FEL CÎDNAEYDDIAETH DDIOLCHUS I 

T. JOSEPH, YSW., 

Ar gyJiwyniadanrhegiddo,gan Weithwyr Ysgnborwen, ar 
ei ymadawiad a hwynt; aW gymdogaeth yn gyffredinoL ; 



Ton-—“Mercli Megen.” 

Mor h)! iV gweled hoíFgarwyr Llenyddiaeth, 
MewnV, vîwm gwladgarawl yn trigo ynghyd ; 

Yn ydorfoeddu o unol deimladau, 

Er dangos gwir haeddharch yn gyhoedd i gyd ; 

Mae hyn o gynnulliad yn arwydd arbenig, 

0 deilwng gyflwynaw wir amheg o harch, 

I J oseph ein yswain, ar ei ymadawiad 
Gan rhydd ewyliyswyr, hyderus hyd arch. 

Mai ol ei weithredoedd yn goron hygaraf, 

O’i hell gyrhaeddiadau, fel Meistr ei waith, 

Ar Gweithwyr a’i parchant, pa rhaid well tystiolaeth, 
A’i fwyn anrhydeddu, heb heri un graith. 

Gwr hael ei rinweddau, gwir frawd mewn cyfyngder, 
A noddwr ’r amddifaid, a’r rheidus yn rhad ; 

Ceir amledd o dystion'yn brawf o’i haelioni, 

At boh achos teilwng, mewn eglwys a gwlad ; 

A mynyçh adgofir am Joseph urddasol, 

Fel anwyl gymydog, Boneddwr heh ble, 


Ar ei ymadáwiad o’i ol fe alerir, 

Pa le ceir olynydd a leinw ei le. 

B’le bynag el etto boed iddo fawr Iwyddiant, , 
A heddwcli diffuant, a mwyniant tra maitli, 

A pbob rhyw ddedwyddwcli i’w ddilyn byd elawr, 
■ A nofio gwlad nefawl ’nol diwedd ei daitb. 



hyfrydwch caradog. 



Hyfrydwch Caradog y cerddor mwyn cu, 
Ì’w hoffi gwir heddwch llonyddwch pob llu ; 
Enwogi cerddoriaeth wych helaeth ei chlod, 
I’w ymgais Caradog yn fywiog am fod. 

Hyfrydwch Caradog yn serchog y sydd, 

I’w canw ’n wastadol, a buddiol y bydd ; 

'W Y<Í.M ÍŷI 


Ymlynu fel cerddor aji gpghor yn galì, 
I ochel camsynied a gwylîed rhag gwall, 


Cawr ydyw Caradog llwyr enwog lle r n, 
B’le ceir ei rhagoracli a dewracli 'ẃr da ; 
E’i bennaf hyfrydwch os credwch y gân, 
I’w canu o’i galon a’i fynwes a’r dân. 

erdar. Eiddil Glan Gi 


, ARGRAFFWR, LLYTHYR-DY, ABERD 








